^anu'imngtit. 

Mánaðarrit til stuðnings lcirlcju ocj lcristindómi íslendingo. 
c.u’jið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 


IÍITSTJÓIvI JÓJST BJAIiNASON. 


18. árg. WINNIPEG. JÚLÍ 1903- nr. 5. 


Sálmr 

lít af Matt. 5, 43 48—cftir séra Valdemar lirietn. 


(Lag : í Jesú nafni uppstá). 

1. Drottinn lætr sína sól 
yfir góöa' og illa skína; 
öllum sendir geisla sína 
gœzkan hans um byggö og ból. 
Skín á þig og skín á alla 
skæra sólin gœzku hans. 

Lát.þá og á aöra falla 
endrskiniö kærleikans. 

2. Drottinn sendir dögg á jörö, 
yfir tún og eyðisanda, 
akrlönd og bera granda, 
blómstrgarð og björgin hörð. 
Þér, sem drottins dagga njótið, 
dreypið þeim á aðra þá; 
veitið þeim á grasið, grjótið, 
guð svo látið fyrir sjá. 

3. Drottinn elskar alla þjóð, 
einnig sína eigin féndr, 

opinn þeim hans faömr stendr. 
Breytiö þannig, börn hans góð; 
Þá, sein yðr bölva, blessið, 
biðjið guð að náða þá; 
þá, sem yðr hata, hressið, 
hjálpið þeim, sem yður þjá. 



66 


4. Elska ileira’ en eigin reit: 

fólk þitt, börn þín, föður, móður, 
frændr, vini, systur, bróður, 
eigin söfnuð, eigin sveit. 

Elska fleírí’ en eigin landa, 
elska fólk uin gjörvöll lönd; 
aðrar þjóðir einnig standa 
undir drottins náðarhönd. 

5. Elska þá, sem eru’ í dag, 
elska börnin eldri tíðar, 
elska þá, sem korna síöar; 
greiddu þeirra gæfuhag. 

Elska menn og málleysingja, 
mynd vors guðs og orm í jörð. 
Elska þá, með englum syngja: 
endrleysta drottins hjörð. 


Helgan og eining lærisveinanna. 

Prédikan, scm séra Jón lljarnason flutti í byrjan kirkjuþmgsins 
í Argyle 18. Jtíní 1903. 

Texti: Jóh. 17 , 17-23 

Helga þú þá í þínum sannleika; þitt orff er sannleikr. 
Eins og þú sendir mig til heimsins hefi eg sent þá til hcims- 
ins. Og fyrir þá helga eg sjálfan mig, svo aö' þeir se helg- 
aðir í sannleikanum. En eg biS ekki einungis fyrir þess- 
um, hcldr og fyrir þeim, sem trúa munu á mig fyrir 
þeirra orS. Svo aS allir sc eitt, eins og þú, faSir, crt í mér, 
ogcgí þér, svo að þeir og sé eitt í okkur, svo aS heimrinn tníi , 
aS þií hafir sent mig. Og þá dýrS, sem þií gafst mér, hefi 
eg gcfiS þcim, svo þeir sé citt, cins og viS erum eitt, cg i 
þeim og þií í mér, svo þeir sé fullkomlega samciuaSir og 
heimrinn viti, aS þií sendir mig og clskir þá, cins og þú 
elskar mig. 

,,Drag skó þína af fótum þér, því sá staðr, sem þú stendr 
'á, er heilög jörð. Þessi há-alvarlega, heilaga rödd, sein 
forðurn kom til Mósesar í Midíans-eyðirnörk nálægt Hóreb úr 
hinutn loganda þyrnirunni, ætti ávallt að óma í eyrum vors 
innra manns, þegar vér söfnumst sanian utan urn guðs orð. 
Því hver þáttr af þeitn heilaga boðskap, sem við slík tœkifœri 



6y 


er um hönd haför, þí er oss öllum kristnum mönnum vitan- 
legt.aö í og meö því oröi er hin himneska hátign, hinn heilagi og 
réttláti drottinn drottnanna, guö almáttugr, til vor komandi í 
því skyni að tala persónulcga til hvers einstaks og allra sam- 
eiginlega um hiö mikla alvörumál sáluhjálparinnar. Guö 
sjálfr í eigin lifandi persónu er ávallt í oröi sínu. Þar opin- 
berar hann veru sína og vilja sinn oss sekum syndurum viö- 
víkjanda. Og sú opinberan hans er í alla staöi fullkomin. 
En meöal annars, sem þar er opinberaö, er þetta: ,,Vor 
guö er eyðandi eldr. “ Þetta er einn af hinuin postullegu 
vitnisburöum í nýja testamentinu um drottin. Og auövitaö 
er guð þá slfkr eldr, þegar hann birtist oss mönnunum í hinu 
heilaga oröi sínu. Sá sannleikr var af honuin sjálfum hátíð- 
lega staöfestr hinn fyrst i kristna hvítasunnudag samfara því, 
er fyrirheiti frelsarans um sending heilags anda rætlist á post- 
ulunum. Því eitt atriöi hvítasunnu-undrsins var svo sem al- 
kunnugt er í því fólgið, að uppi ylir þeim kjörnu erindsrekum 
drottins birtust eins og tungur af eldi.er kvísluöust eg settu sig 
yfirsérhvern þeirra. Dásamlegt tákn þess.hvers eölis boöskapr 
sá yröi, sem þeir myndi bera frain f Jesú nafni eftir að þeir 
hefði fengiö fylling andans. Dýrðlegt stórhátíðartákn til þess 
að minna alla á hinn guölega eld, sem kristindómsorðiö, hinn 
spámannlegi og postullegi boðskapr heilagrar ritningar, hefir 
ávallt í sér fólginn. Samskonar varúðartákn frá drottni 
sjálfum fyrir alla í sambandi við hiö opinberaöa orð hans í 
ritningunni eins og eldrinn í þyrnirunninum fyrir Móses forö- 
urn. Há-alvarleg, heilög bending þess, hve hræðilega mikiö 
getr vcrið í húfi, ef menn að einhverju leyti fara illa eða ógæti- 
lega með þá opinberan. Áskoran úr hæstuin hæöum, sem 
öllum ætti að vera ógleymanleg, unr þaö aö menn ávallt skuli 
mœta drottni komanda til þeirra í orðinu heilaga nreð hinni 
dýpstu lotning. ,,Drag skó þína af fótum þér, því sá staðr, 
sem þú stendr á, er heilög jörð“—segir röddin viö Móses, Og 
jafnframt er hann varaör viö því, aö ganga ekki of nærri. Og 
vér eins, aö því er snertir guös orö. Menn geta brennt sig á 
eldinum, ef gálauslega er meö hann fariö. En sá sérstaki 
eldr, sem nú er um aö rœða, er lang-háskalegastr og hræöileg- 



68 


astr, ef of nálægt honum er komið. Þennan sannleik þurfum 
vér allir ávallt vel að muna í sambandi við heyrn og lestr guðs 
orðs. En umfram allt hlýtr hann að koma til greina, þegar 
guðs orðið, sem um höndskal haft.beinlínis hljóðar um hjartað 
sjálft í kristindómsopinberaninni,—annað eins guðs orð og 
það, sem liggr fyrir oss í núveranda texta mfnum. Eins og 
þér heyrðuð, kærir brœör, er sá texti nú einmitt þatmig lag- 
aðr. Vér heyrum þar til frelsarans biðjanda á einhverri allra 
alvarlegustu stundinni, sem yfir hann leið á hinni jarðnesku 
holdsvistartíð hans. Textinn er partr af bœninni dýrðlegu, 
sein hann bar fram fyrir hinn himneska fööur sinn í áheyrn 
postulanna á hinum miklu tímamótum, þá er hann var til þess 
búinn aö fórna sjálfum sér fyrir gjörvallt syndfallið mann- 
kynið, ganga út í píslardauða friðþægingarinnar. Gjörvallt 
guðs orð er helgidómr; en þegar vér heyrum eða lesum það, 
sem Jesús segir biðjandi við föður sinn og föður vorn á himn- 
um á þeirri stórhátíðarstund, þá erum vér sannarlega staddir 
í hinu allra helgasta í þeim helgidómi. Og umfram allt krefst 
þá þessi boöskapr kristindómsorðsins djúprar og hjartfólginnar 
lotningar af vorri hálfu. I œðsta skilningi eiga hér við orðin: 
,,Drag skó þína at fótum þér, því sá staðr, sem þú stendr á, 
er heilög jörð. 1 * 

Seinasti fyrirlestrinn, sem Melankton flutti stúdentunum 
í Wittenberg mjög skömmu fyrir andlát sitt, var út af þessari 
bœn frelsarans, er hann vígði sig með til friðþægingarpíslanna. 
Og við það tœkifœri kom hann með þessa yfirlýsing um þá 
bœn: ,,Aldrei hafa heyrzt háfleygari, helgari, heilsusamlegri 
og hjartnæmari orð en þessi, hvorki á himni né jörð. “ Og 
Lúter sagði : ,,Eg er hræddr uin, að mér takist ekki að láta 
koma út hið sanna eðli og afl þessarar bœnar; hún er svo 
djúp, svo auðug og víðtœk, aö engum manni er ineð nokkru 
móti unnt að ná þar til botns eða tœma hana. “ Og enn einn 
af hinum heimsfrægu kennimönnum kirkju vorrar, Filip 
Spener, áræddi aldrei að prédika út af þessum kapítula í guð- 
spjalli Jóhannesar. Svo djúpa lotning bar sá vottr drottins 
fyrir því guðdómlega bœnarmáli. En þegar hann lá fyrir 
dauðanum, lét hann lesa sér bœn þessa alla Jrrisvar. Með 



69 


hikanda huga ætti því vissulega sérhvert smámenni kristninnar 
a8 ganga a‘ö því aö tala út af slíku guös oröi. Meö hikanda 
huga valdi eg mér líka núveranda texta minn; því mér var 
þaö fyrirfram ljóst, aö mig myndi skorta orö til þess aö gjöra 
efni textans hœfileg skil og aö hin ófullkomnu orö mín hlyti 
að veröa því há-heilaga sannleiksmáli algjörlega ósamboöin. 
En engu að síðr hélt eg inér fast við þennan texta, því hvar 
sem eg leitaði í guös orði, fann eg engan boðskap, sem mér 
frarnmi fyrir augliti drottins skildist oss riði eins mikið á að 
leggja oss á hjarta, er vér í þetta skifti kœmum saman á 
kirkjuþing, eins og einmitt þaö af hinni miklu œðsta prests 
bœn drottins vors Jesú Krists, sem textinn hefir inni aö halda. 

Fyrst af öllu biör frelsarinn í þeirri bœn fyrir sjálfum sér. 
Og um leið og hann ber fram þau bœnarorð gjörir hann hin- 
um himnska föður sínum reikningsskap hins spámannlcga 
hlutverks, hins kennimannlega starfs, sem hann aö undan- 
förnu hafði verið aö vinna að hinni jarðnesku niörlæging sinni,. 
Markmiö þess starfs var þaö að gjöra föðurinn dýrölegan á 
jörðinni. Og í bœninni lýsir Jesús yfir því hiklaust og hátíö- 
lega, að því markmiði sé þegarnáö. ,,Eghefi“—segir hann 
—,,gjört þig dýrölegan á jöröinni;, eg hefi lokið því verki, 
sem þú fckkst mér aö vinna. “ Og svo biðr hann fyrir sjálf- 
um sér í óaðskiljanlegu sambandi viö þessa yfirlýsing, segj- 
andi : ,,Gjör son þinn dýrðlegan“ — ,,gjör mig nú vegsam- 
legan, faöir, hjá sjálfum þér meö þeirri dýrö, sem eg hafði 
hjá þér áör en heimrinn var. “ Að sjálfsögöu veitist honum 
þaö, sem hann þar bað um; því skilyrðinu fyrir þeirri bœn- 
heyrslu var fullnœgt með hinni dýrðlegu spámannlegu starf- 
semi Jesú í liðnu tíðinni. Bœnheyrslan kemr fyrst fram í dýrð 
fórnarkærleikans hjá Jesú líðanda og deyjanda, en síðan í 
upprisudýrð hans. Svo er annar þáttrinn í bœn frelsarans. 
Þar biðr hann fyrir hinum fámenna hópi þáverandi lærisvcina 
sinna.sem meö sívaxanda kærleik og meö einlægri,en þótt mjög 
veikri trú höfðu fylg't honum allt fram aö þessari stund, en 
hlutu nú líkamlega við hann að skilja hræddir og dauðhryggir. 
Og loks í hinum þriöja þætti bœnarinnar tckr hann að biöja 
fyrir hinum fjölmenna skara væntanlegra lærisveina víösvegar 



7 o 


um heim á öllum ókomnum öldum mannkynssögunnar, þeirra 
allra, sem leiðast myndi til kristinnar trúar fyrir hinn postul- 
lega boöskap. Allr fyrsti þáttr bœnarinnar, þar sem hann 
biör fyrir sjálfum sér, liggr fyrir utan texta vorn, og sömu- 
leiöis ineiri hlutinn af öörum þættinum, þar sem hann biðr 
fyrir hinum fyrstu lærisveinum sínum, sem þá voru hjá hon- 
um og hlustuöu á bœnina hans alla frá upphafi til enda. 

Aöal-efnið í bœn frelsarans fyrir hinum fáu nálægu læri- 
sveinum sínum og hinum mörgu fjarlægu er nákvæmlega hiö 
sama. Meö tilliti til hinna fyrrnefndu segir hann: ,,Heilagi 
faöir, varöveit þá í þínu nafni!“ Síöar gjörir hann nákvæm- 
ari grein fyrir þeirri bœnarhugsan, ségjandi: ,,Hkki biö eg, 
aö þú takir þá burt úr heiminum, heldr, aö þú verndir þá 
fyrir illu. “ Og í upphafi textans biör hann eins og þér 
heyröuö, er hann áöan var lesinn : ,,Helga þú þá í sann- 
leikanum; þitt orð er sannleikr. “ Meö þeim biöjandi orðum 
er af frelsaranum bent á trygginguna einu óyggjandi, sem 
fengizt getr fyrir því að lærisveinar hans á öllurn tímum varö- 
veitist í nafni guðs, verndist frá illu. Að eins á sannleikans 
grundvelli er mannslífinu óhætt í heiminum. Aö eins meö 
því aö vígja sjálfan sig sannleikanum, láta hann renna sér í 
merg og bein, getr manninum orðið borgið. En sá sann- 
leikr, sem hér er um að rœöa, er guðs orö—oröiö, sem Jesús 
liföi á í hinni mannlegu niörlæging og haföi allan sinn styrk 
frá í hinum margvíslegu sáru freistingum, oröiö, sem hann 
gegn um postula sína afhcnti kirkju sinni til þess meö því aö 
kalla á unga og gamla, ríka og fátœka í öllum áttum heims 
inn í sannleiksríkiö hans, mannkynsfrelsarans, — hiö guöinn- 
blásna orö, sem fyrir oss liggr í hinum heilögu ritningum 
bæöi gamla og nýja testamentisins. Þetta er þungamiðjan í 
bœninni frelsarans fyrir lærisveinunum —þessi orð: ,,Helga 
þú þá í þínum sannleika; þitt orö er sannleikr. “ I þessu, 
sem hér er beöið um, er þaö allt fólgiö, sem talizt getr rétti- 
lega til lífsnauösynja lærisveinanna. Eöa það hverfa allar 
aðrar lífsnauösynjar þeirra fyrir þessari sérstöku, þessari einu 
miklu lífsnauðsyn. Og í sambandi viö þetta megin-atriöi 
fyrirbœnarinnar minnist hann á sporiö mikla, sern hann sjálfr 



7i 


var aS stíga á æfiferli sínum einmitt þá, inngöngu sína inn í 
helgidóm friöþægingarpíslanna, meö þessum oröum: ,,Og 
fyrir þá — lærisveinana — helga eg sjálfan mig, svo að þeir sé 
helgaöir í sannleikanum. “ Meö öllu sínu bœnarlífi aö undan- 
förnu hefir hann veriö aö helga sjálfan sig, eöa meö öörum 
orðum: vígja sig, til hinnar guðdómlegu fórnargjörðar píslar- 
dauöans, og seinasta atriöiö í þeirri helgan eöa vígslu er ein- 
mitt þessi dýrðlega bœn hans. En hvorttveggja, bæði undir- 
búningrinn undir fórnargjöröina og fórnargjörðin sjálf, hefir 
þann sameiginlega tilgang, aö lærisveinarnir fái orðiö helg- 
aðir í sannleikanum—guös orði. Því aö aðal-innihald guðs 
orðs er einmitt Jcsús Kristr, enda er hann af Jóhannesi guö- 
spjallamanni, þeim af lærisveinum hans, er næst honum stóð 
og lengst allra var leyft að líta inn í andans heiin, beinlínis 
kallaðr Orðið, þegar hann er að tala um Jesúm í eilífðar- 
tilverunni áör en hann mannlegu holdi klæddr birtist hér í 
heimi. ,,í upphafi var Orðiö, og Orðið var hjá guði, og 
Orðið var guð“ (Jóh. i, i). Fyrst eftir að æfi Jesú í hinni 
jarönesku niörlæging hans var lokiö og allt var fullkomnaö, 
sem hann haföi sett sér fyrir að vinna hér á krossferlinum, 
syndugu mannkyni til frelsunar, gat megin-sannleikr guðs 
orðs oröið fullkomlega opinber; og þá fyrst skilyrði fengið 
fyrir því, að lærisveinarnir, sem Jesús haföi útvalið sér úr 
heiminum, gæti fullkomlega oröið helgaöir í sannleikanum. 
Þess vegna tengir hann þetta hvorttveggja, helgan lærisvein- 
anna og helgan hans sjálfs, saman á þann hátt sem þér 
heyrðuð í bœninni. En þegar hér er komið, fœrist fyrirbœn 
frelsarans allt í einu stórkostlega mikiö út. Hann tekr nú til 
að biöja fyrir öllum hinum væntanlegu lærisveinum sínum, 
gjörvallri kristni ókominna alda. Og þótt hann ekki beinlínis 
taki þaö fram, hvað það er, sem hann biör um þeim ótelj- 
andi mannslífum til handa, getr engum dulizt, að aðal-efniö í 
þeini þætti fyrirbœnarinnar er eins og eg áðan sagði nákvæm- 
lega hið sama eins og áðr, þegar hann var aö biöja fyrir 
hinum þáveranda litla lærisveinahópi. Hann hugsar um það 
biðjandi, að hinir mörgu fjarlægu engu síör en hinir fáu ná- 
lægu fái orðið helgaöir í sannleikanum. Enda rennahóp- 



72 


arnir báöir, litli hóprinn og stóri hóprinn, nálega undir eins 
saman í eitt í bœn frelsarans. 

Auk þess, sem þegar er tekiö fram, er eitt atriöi í fyrir- 
Ixen frelsarans fyrir lærisveinunum, sem hann auðheyrt hefir 
sterklega veriö aö hugsa um og leggr biðjandi ákaflega mikla 
áherzlu á — það, aö þeir ekki sundrist andlega, ekki slitni 
hver frá öðrum, heldr fái haldið saman, fái lifað í sannarlegri 
eining andans,— unniö eins og brœör að hinu háleita hlut- 
verki hinnar sameiginlegu heilögu köllunar, barizt saman, 
beðið saman í einum anda. Eg bið yör alla, brreör góöir, að 
veita því vandlega eftirtekt, hve mikið ber á þessu atriði í 
hinni miklu bœn Jesú, sem hann vígir sig meö til friðþæg- 
ingarpíslanna. í þeim kafla bœnarinnar, sem liggr á undan 
textanum, svo aö kalla undir eins og hann er tekinn til að 
biðja fyrir hinum fáu lærisveinum hans, sem þá voru, lætr 
hann þessi orð falla: svo affpeir sc eitt. ,,Varðveit þá“ — 
segir hann—,,í þínu nafni, er þú gafst mér, svo að þeir sé 
eitt. “ Og eftir að bœnin seinna hefir frerzt út, svo að hún 
nær út yfir gjörvalla kristnina í nálægri og fjarlægri tíö víðs- 
vegar um heiminn, endrtekr hann sömu orðin hvað eftir 
annað, segjandi: ,,Svo að allir sé eitt, eins og þú, faðir, ert 
í mér og eg í þér, svo að þeir sé eitt í okkr, svo aö heimrinn 
trúi, að þú hafir sent mig. Og þá dýrð, sem þú gafst mér 
hefi eg gefið þeim, svo að þeir sé eitt, eins og við erum eitt, 
— eg í þeim og þú í mér, svo þeir sé fullkomlega samein- 
aðir“ o. s. frv. Það má meö fyllsta rétti segja, að hugsan 
Jesú um sameining lærisveinanna sé hinn rauöi þráðr, sem 
gengr í gegn um alla fyrirbœnina hans fyrir þeim. Og þaö 
að þeir verði eitt og haldi æfinlega áfram að vera eitt er auö- 
heyrt einn aðal-tilgangr fyrirbœnar hans og alls annars, sem 
hann hefir fyrir þá gjört. Svona stórkostlega mikið vegr 
þetta sérstaka atriði í huga frelsarans á hinni hátíðlegu bœn- 
arstund. Það er eins og hann við þaö tœkifœri, ferðbúinn út 
í dauðann burt úr heiminum, hafi borið meiri kvíðboga fyrir 
því en nokkru ööru hryggilegu, sem komið gæti fyrir læri- 
sveina hans, aö þeir myndi lenda í andlegri dreifing, að 
bandið, sem binda ætti þá saman, myndi verða slitið sundr, 



73 


aS syndsamleg flokkaskifting kœmi upp í kirkjunni kristnu, 
sem gjörSi samvinnu meðlima hennar aS vexti guSs ríkis inn 
á viS og út á viS erviSa eSa jafnvel ómögulega. ÞaS er 
meira aS segja eins og þetta sé eina hættan, vofandi yfir 
kristninni, serh þá kemr til greina í huga frelsarans. 

Og þegar vér athugum þetta stóra atriSi í bœninni, sem 
hann bar fram fyrir hinn himneska föSur sinn á hinni há- 
alvarlegu stund viö inngönguna í helgidóm friSþægingarpísl- 
anna, þá minnir þaS oss á eitthvert hryggilegasta og háska- 
legasta meiniö, sem hinn kristni kirkjulýör hefir haft til brunns 
aS bera á liönum öldum víSsvegar um heim: — hina andlegu 
sundrung, skortinn á samlyndi og bróöurhug, flokkadráttinn, 
— hina óeölilegu og vanheilögu margskifting kristinnar kirkju. 
Svo mikiö hefir aS þessu sérstaka meini kveöiö, ósamlyndinu 
og einingarskortinum í kirkju drottins, aö meSlimir hennar 
hafa oft og lengi á liönum öldum í stœrri og minni flokkum 
borizt á banaspjótum, ofsótt hver annan í megnasta heiftar- 
hug, beitt allri sinni orku til þess aö gjöra hver öörum sem 
mest illt. Saga kirkjunnar hefir uin langar langar tíöir aö 
miklu leyti veriö saga um slíka sundrung, slíkan fjandskap, 
slíkan ófriS í miSri kristninni, og bölvan þá hina margföldu, 
sem af því ástandi hefir leitt fyrir lönd og lýöi. Og á því getr 
ekki leikiö minnsti vafi, aö fyrir þessa sök fremr en nokkra 
aöra hefir þaS gengiö svo afar seint aö kristna heiminn eöa 
breiSa þar út hiS endrfœöanda, helganda og friöanda frelsis- 
ljós drottins vors Jesú Krists. Fyrir þessa sök hefir kristin- 
dómsnafniö svo títt og víöa meöal heiöingjanna orSiö fyrir 
lasti. AS vísu má aldrei gleyma því í þessu sambandi, aö 
drottinn kærieikans og sannleikans hefir aldrei látiS sig án 
vitnisburöar í baráttusögu kirkju sinnar, ekki heldr á hinum 
ömurlegu myrkratíSum, þegar mest bar á slíkum fjandskap 
og ófriöi meöal kristinna lýöa. ÞaS voru engan veginn tómar 
holdlegar hvatir, sem þá réöu í flokksbaráttunni innan kirkj- 
unnar. Einnig þá, þegar allra raunalegast var útlitiö, birtist 
heilagr andi. Og hann stýrir því svo, aö jafnvel sjálf myrkra- 
öflin, þeim sjálfum oft óafvitanda og æfinlega á móti vilja 
þeirra og tilætlan, verða til þess aö hrinda sannleiksmálefni 



74 


kristindómsins áfram, undirbúa betri og bjartari tí'Sir í kirkj- 
unni. Og þó aS á þessuni allra dimmustu tíSum nálega ekki 
bæri á ö'ðru hiS ytra í framkomu kristinna manna en sundr- 
ungare'Sli þeirra, þá er oss þó hiklaust óhætt aS trúa því, aS 
líka þá hefir undirniðri verið til lifanda band, sem batt saman 
hjörtu þeirra allra, er í raun og veru voru lærisveinar frels- 
arans, þrátt fyrir þaö aS þeir einatt berSist í andstœðum 
kirkjulegum fylkingum. Líka er þess aS minnast, a'S hin 
blóðugu trúarbragSastríS koma nú ekki lengr fyrir meðal 
þjóða þeirra, er kristiS nafn bera. ÞjóSirnar berjast öSru 
hverju enn hver á móti annarri, eins og allir vita; en sá ófriðr 
er ekki út af trúmálum eSa trúarbrögSunum, heldr eingöngu 
út af veraldlegum ágreiningsmálum. En engu aö síSr heldr 
þó tlokkaskiftingin áfram í kirkjunni og er samvinnu kristinna 
lýða stórvægilega enn til hindrunar, gjörir hana meira aS 
segja mjög víða ómögulega. Og eigi er unnt aö loka augum 
sínum fyrir því, að slík sundrung hefir aS sumu leyti stórum 
vaxið, margfaldazt, á síSustu mannsöldrum eftir aS bin eigin- 
legu stríö höfSu fœrzt út úr kirkjunni. Kirkjullokkunum hefir 
stór-fjölgaS. Og margbreytilegleiki trúarjátninganna, llokks- 
einkunnanna ýmislegu, orðiS meiri og meiri. AS þessu leyti 
hefir kristin kirkja aldrei veriS cins margskift og tvístruð eins 
og einmitt nú. Og þó aS það vissulega sé í hendi drottins að 
leiða þetta út til góðs, og þótt vér getum bent á inörg gleSi- 
leg merki þess, að hann hagar þannig stjórn sinni nú eins og 
áSr, þá er þó sök mannanna, sem valda e'Sa valdiS hafa hinni 
trúarlegu og kirkjulegu sundrung, eins þung fyrir því. Alveg 
eins og synd brœöra Jósefs forSum, er þeir seldu hann í þræl- 
dóm, burt frá sér og hinu sameiginlega heimili hans og þeirra, 
til Egyptalands, var jafn-saknæm og fordœtnanleg fyrir því, 
þótt algóðr og almáttugr guS sneri þvf illa athœfi til góSs 
fyrir hann, sem fyrir því ranglæti varð, og óteljandi menn 
aöra. Og enn fremr: alveg eins og krossfesting guðs sonar 
sjálfs var sama biksvarta, óviðjafnanlega stórsyndin fyrir því, 
þó að almætti og forsjónar-speki guSs gæti út af henni leitt 
allsherjar hjálpræði, fullnaðar-frelsan, fyrir mannkyniS. 
Mannkynsfrelsarinn Jesús hefir kvatt alla lærisveina sfna — 



75 


undir hans heilagri forustu og sameiginlegu hermerki, sem 
hann hefir fengiö kirkjunni í hendr — til baráttu fyrir mál- 
efni sáluhjálparinnar. Gegn vonzkunni í heiminum og gjör- 
völlu stórveldi myrkraríkisins eiga þeir aö berjast meS hann 
fyrir herforin'gja eins og ein óslitin samfelld fylking. En sú 
fylking er því miör stórkostlega rofin, alla vega sundr tætt; 
allskonar sérskoöanir ráðandi í staö hinnar sameiginlegu trúar; 
og þar af leiðanda svo og svo margir kirkjulegir flokkar, 
nærri því óteljandi slíkir flokkar, sem að meira eða minna 
leyti eru hver öðrum andstœðir, líta hornauga hver til annars 
og tefja oft stórkostlega hver fyrir öðrum. Þetta er eitthvert 
hið mesta hryggðarefni, sern hugsazt getr. Og það ætti að 
verða öllum kirkjunnar lýð hin sterkasta hvöt til þess að láta 
hin biðjandi orð frelsarans í texta vorum: ,,svo þeir“—læri- 
sveinarnir — ,,sé eitt“ ■—verða megin-atriði í öllum sínum 
bœnum og allri sinni trúarlegu starfsemi. 

Og svo hugsa eg sérstaklega til vorrar eigin kæru litlu 
þjóðar og kirkjufélagsins íslenzka hér. Eg hugsa jafnt um 
megin-hluta þjóðar vorrar, þann sem enn á heima á íslandi, 
eins og um það brot af henni, sem dreift er víðsvegar út um 
heimsálfu þessa, hér nyrðra í Canada, og fyrir sunnan , ,lín- 
una“ í Bandaríkjunum. Fámennasta þjóðin af öllum þeim 
í heiminutn, sem kallaðar eru menntaðar, erum vér íslend- 
ingar vafalaust. Og til kristinna þjóða teljumst vér vitan- 
lega. En nær er mér að halda, að hvergi sé tiltölulega eins 
mikið um andlega sundrung, ócining, flokkadrátt, ósamlyndi 
eins og einmitt hjá oss,—hvergi því vissulega meir áríðanda 
að beöið sé til drottins heitt og lijartanlega, títt og sterklega 
upp yfir þjóðarheildinni íslenzku allri með þessi orð Jesú í 
huganum: ,,svo að þeir sé eitt“ — ,,svo að allir sé eitt“. 
Gætið, kærir tilheyrendr, að því, hvaö stjórnmálunum á Is- 
landi líðr nú einmitt á yfirstandandi tíð. Eins og hér í landi 
voru þar fyrir skemmstu tveir andstœðir stjórnmálaflokkar, 
hvor um sig með sérstakri stefnuskrá (eða ,,prógrammi“— 
eins og oftast er kallað). Það að þeir, sem slíka sundr- 
leita flokka skipa, berjist hvorir á móti öðrum er í alla staði 
eðlilegt og óaðfinnanlegt, svo framarlega sem drengilega er 



7 6 


barizt fyrir því, er hvorir mennirnir um sig-eftir beztu vitund 
telja sannleik, réttlæti og blessan fyrir land og lýö. En nú 
vill svo til, aö skoöanir beggja flokkanna um aðal-máliö, sem 
ágrciningnum haföi valdið og flokkaskiftingunni haföi ráöiö, 
sameinast. Að sjálfsögðu hefði mennirnir, sem flokkana 
höföu áðr skipaö, þá einnig átt aö sameinast. En þaö verðr 
ekki, því miör. Sundrungin eyöist ekki. Flokkaskiftingin 
heldr áfram, og verör verri, ískyggilegri og ömurlegri en 
nokkurn tíma áðr, því nú er þar ekki lcngr barizt um málefni, 
heldr um menn — eða meö öörum oröum um völdin, það, 
hverjir í næstu framtíö eigi að ráöa. Þetta er skuggsjá nú- 
tíðarþjóðlífsins íslenzka, og í þeirt'i skuggsjá opinberast ekki 
aö eins eitt aöal-meiniö, sem þjóðlífið á íslandi hefir til 
brunns að bera, heldr og þaö, sem hörmulega almennt gengr 
að oss Vestr-íslendingum og frernr flestu eöa öllu öðru stendr 
kirkjulega félagskapnum vor á meðal fyrir þrifum cinmitt nú. 
Þetta er cldgamalt íslenzkt þjóöernismein, og liggja margar 
orsakir til þess, aö það hefir svo stórkostlega magnazt hjá oss 
í liðinni tíð,—orsakir, sem nú er ekki timi til að rekja eða 
sérstaklega aö gjöra grcin fyrir. En víst er um þaö, aö þá er 
kirkjufélag þetta myndaðist nú fyrir 18 árum eöa vel þaö, þá 
vakti þaö fyrir oss, að sundrungar-tilhneigingin væri sorglcga 
rík í þjóðernislegu eöli voru og aö lang-hættast væri viö því, 
að á því skeri strandaöi kirkjuskipiö vort litla íslenzka, sem 
vér þá meö aðstoö drottins og samkvæmt bending hans vor- 
um að hrinda frá landi. Mcö tilliti til þess gáfum vér vænt- 
anlogu trúmála-tímariti voru.sem ákveðiö vartilþessaö verða 
málgagn kirkjufélags þessa, nafnið Sameiningin. Að öðru 
leyti skal eg ekkert tala um þaö blaö. Það á ekki við, þar 
sem eg hefi vcrið svo mikiö við það riðinn. En það hlýt eg 
að segja, að það var fyrst framan af og lengi fram eftir ráö- 
andi gleðilega mikill einingarandi að minnsta kosti á meðal 
prestanna í kirkjufclagi þessu og þeirra leikmanna, sem helzt 
stóðu fyrir kirkjumálunum. Það ber nú miklu meira á óein- 
ing, sundrlyndi, flokkadrætti vor á meðal. Og fyrir þá sök 
er samvinna vor nú orðin erviöari. Þetta þarf aö læknast. 
Og þaö getr með guðs hjálp læknazt. Frelsarinn kallar oss 



77 


hingaö á þetta kirkjuþing til þess, að þessi sjúkdótnr læknist. 
Hann er læknirinn, óyggjandi, almáttugr, nærgætinn, algóðr 
læknir. Allt er undir því koinið, að vér, sjúklingarnir, synd- 
ararnir stórseku, leggjum oss í auðmýkt hjartanlegrar iörunar 
og' biðjandi trúar undir hina blessuðu læknishönd iians. 
,,Helga þú þá í þínum sannleika; þitt orð er sannleikr“ — 
segir hann í hinni dýrðlegu bœn við föðurinn. Urn það biðr 
hann enn uppi yfir oss í himninum. í þessu, sem hér er tekið 
fram af honum sjáifum biðjanda,er fólgin lækningin —lækning 
sundrungar-sjúkdómsins eins og allra annarra andlegra og 
kirkjulegra sjúkdóma. Þetta er hin eina sanna og óyggjandi 
undirstaða sameiningar vorrar í trúnni oglífinu. Margt annað 
hefir verið reynt víðavegar um lönd til þess að framleiöa 
kirkjulega eining, tengja menn kirkjunnar saman, styðja 
félagslíf þeirra; en það hefir allt bilað og brugðizt. Ekkert 
komiö að haldi nema þetta — að menn legði sig undir hönd 
drottins og léti hann svo helga sig í sannleikanum, sannleika 
hans eigin orðs. Með því einu móti geta hinar syndsamlegu 
sérskoðanir, óeinlægnin, eigingirnin og allt annað illt, sem 
leiða vill til sundrungar í kirkjunni, eyðzt og dáið út í manns- 
hjartanu. Það kostar vitanlega sársauka að ganga undir 
þessa lækning, hina drottinlegu helgan í orðinu, sem er skil- 
yrðið fyrir því, að lærisveinarnir verði eitt. Þetta er sjálfs- 
afneitan, sannkölluð fórnargjörð. En höfum allir hug til þess 
að þola þann sársauka í Jesú nafni, kirkjunnar velferðar 
vegna og hinnar persónulegu sáluhjálpar vorrar vegna. Og 
göngum svo inn í helgidóm bœnar frelsarans biðjandi fyrir 
sjálfum oss um það sama sem vér heyrum hann þar biðja utn. 
Og er vér nú krjúpuin niðr við kvöldmáltíðarborðiö, festuin 
þá biðjandi huga vorn við þessi orð drottins Jesú : ,,svo að 
allir sé eitt. 1 ‘ 


Kirkjuþingiö síðasta. 

Nítjánda ársþing kirkjufélags vors var eins og áðr hafði 
auglýst verið sett í kirkju Argyle-safnaða í Manitoba fimmtu- 
daginn 18. Júní og stóð yfir nálega heila viku. Því var slitið 
hinn 24. skömmu eftir miðdegi. 



78 


Prédikanin, setn flutt var við guðsþjónustuna í þing- 
byrjan, er prentuð hér á undan í blaði þessu. 

Gjörðabók þings þessa var ályktað að gefa skyldi út í 
sérstökum ritlingi, ejns og tveggja næstu kirkjuþinga á undan. 
Prentan þess ritlings verðr bráðum lokið, og verðr hann svo 
til sölu hjá öllum kirkjuþingsmönnum. 

Ekkert kirkjuþing hjá oss hefir verið eins fjölmennt og 
þetta síðasta. Tala reglulegra þingmanna, presta og erinds- 
reka frá söfnuðum kirkjufélagsins, var nú 50. Þar af 6 
prestar, sem að undanförnu hafa heyrt kirkjufélaginu til. 
Hinn sjöundi (séra Oddr V. Gíslason) kom að eins snöggvast 
á þingið. En auk liinna reglulegu þingmanna sátu ];eir hr. 
Pétr Hjálmsson, guðfrœðiskandídat, sem næstliðið ár haíði 
verið missíóneri kirkjufélagsins, og hr. Kristinn K. Olafsson, 
guðfrœðis-netnandi frá hinum lút. prestaskóla í Chicago, á 
þinginu allan tímann með fullkomnum þingmanna-réttindum, 
og enn fremr séra Einar Vigfússon, setn veitt var málfrelsi. 

Játning þeirri, er þingmenn að undanförnu hafa undir 
skrifað urn leið og þeir settust á þing, var í þetta sinn breytt 
nokkuð og vafalaust til batnaðar. Eins og hún áör var orðuð 
gekk hún frelsi manna of nærri, þar setn samkvæmt bókstaf 
hennar þeir, er lenti í minna hluta við atkvæðagreiðslu í því 
eða því máli, virtust skyldir til, ekki að eins að beygja sig 
fyrir ályktan meira hlutans, heldr og til að vinna að málinu í því 
horfi á móti sannfœring sinni. Tilgangr játningarinnar er sá 
að brýna hátíðlega fyrir þingmönnum löghlýðnisskyldu 
þeirra við kirkjufélagið, og sá tilgangr er beinlínis tekinn fram 
í játningunni með því orðalagi, setn hún nú hefir fengið. 

Auk þessa játningarmáls voru 12 rnál á dagskrá þingsins. 
Þeirra lang-þýðingarrnest voru tvö: missíónar-mál kirkjufé- 
lagsins og skólamálið. 

I missíónar-málinu gjörðist það merkast, að þingið 
ályktaði í einu hljóði að biðja hr. Pétr Hjálmsson að veita 
kirkjufélaginu framvegis samskonar þjónustu eins og áðr, 
gjörast reglulegr missíónar-prestr þess, með 720 doll. launutn; 
og tœki hann þeirri köllun, skyldi hann þegar á þinginu verða 
prestvígðr. Jafnframt var honum þakkað fyrir vel unnið 



79 


verk á liönu ári. Hann tók kölluninni, og vígöi forseti kirkju- 
félagsins hann svo meö aöstoð hinna prestanna viö mjög fjöl- 
menna guösþjónustu sunnudaginn 21. Júní. Séra Rúnólfr 
Marteinsson prédikaði þá út af guöspjalli dagsins: dœmisög- 
unni um hina miklu kvöldmáltíö. En séra N. Steingrímr 
Þorláksson tfutti ávarp í sambandi viö prestsvígslu-athöfnina. 
Hann las og upp æíisögu kandídatsins ritaöa af hinum síöar- 
nefnda. Og birtist sú æfisaga í ,,Sam. “ 

Þá réö og nefnd sú, er sett var í missíónarmálinu (séra 
Friörik J. Bergmann, séra Björn B. Jónsson, Þorleifr Jóns- 
son, Árni Jónsson, Gísli Eiríksson og Þorgrímr Jónssonj, til 
þess, aö séra Einari Vigfússyni væri samkvæmt tilboöi hans 
eöa beiöni getiö tœkifœri til að gjöra tilraun til missíónar- 
starfsemi fyrir kirkjufélagiö (fyrst um sinn f fjóra mánuöi) 
gegn ofr lítilli þóknan, og benti nefndin á staöi þá, þar sern 
hann skyldi starfa (Grunnavatnsbyggö, Pipestone og Brandon). 
Og þessa tillögu samþykkti þingiö. 

Eins og fyrirfram var búizt viö var á þinginu all-mikill 
ágreiningr út af skólamálinu, og gekk inikill tími til þess að 
komast þar aö nokkurri niðrstööu. Eftir aö nefnd sú, er 
haft hefir það stór-rnál meö höndum á liönu ári, haföi skilað 
af sér og lagt fram tillögur sínar, var því vísaö til sérstakrar 
tjölmennrar j)ingnefndar, sem í voru íulltrúar allra hinna ólíku 
skoðana því viövíkjandi. Ekki tókst þeirii nefnd að veröa 
algjörlega á eitt sátt. Og málinu var aftr vísaö til nefndar- 
innar, er hún haföi lagt fram álit sitt. Síöan breytti hún 
talsvert tillögum sínurn, og náöu þá tillögur meira hluta 
nefndarinnar samþykkt alls þorra þingmauna. Skólamálið 
var einkuin á tveirn fundum rœtt á þinginu (22. og 23. Júní). 
Á fyrra fundinuin töluöu ekki færri en 20 þingmenn, sumir 
oftar en einu sinni, og sumir lengi; en 11 á hinum síöara. 
Tilfinningar manna hitnuðu stundum til muna rneöan á þeim 
umrœöum stóö; en friösamlega og í bróöerni skildu menn þó 
við máliö. Niörstaöan var þessi : Hinu íslenzka kennara- 
einbætti kirkjufélagsins í sambandi viö Wesley College í 
Winnipeg skal næsta ár haldiö áfram, og séra Friðrik J. 
Bergmann hafa þaö á hendi eins og áör. En auk samskonar 
standandi skólamálsnefndar (Friöjón F'riöriksson, Sigtryggr 
Jónasson, N. Steingiímr Þoiláksson, Tómas H. Johnson, 
Magnús Paulson, Árni Sveinsson, Rúnólfr Marteinsson) eins 
og þeirrar, er veriö hefir aö undanförnu, setti þingiö tvær 
aðrar nefndir, aöra til jiess aö rannsaka, hvort kirkjufélaginu 
er fœrt aö byrja á sjálfstœöri skólastofnan í Winnipeg á næsta 
ári (séra F'riðrik J. Bergmann, Tómas H. Johnson, W. H. 



8 o 


Paulson, dr. B. J. Brandson, Elís Þorvaldsson), en hina til 
þess, ef hitt þykir ótiltœkilegt, aö reyna að stofna annað ís- 
lenzkt kennara-embætti viö einhvern College-skóla í Banda- 
ríkjunum. í þessa síðastgreindu nefnd kaus þingið að eins 
þá menn, sem heimili eiga þar syðra (dr. B. J. Brandson, 
séra Björn B. Jónsson, Bjarna Jones, Daníel J. Laxdal, séra 
llans B. Thorgrímsen). 

Tveir nýmyndaðir söfnuðir (Swan River-söfnuðr og 
Trínitatis-söfnuðr í byggðinni við Big Grass, Man.) voru á 
þinginu teknir inn í kirkjufélagið. Söfnuðir kirkjufélagsins 
eru nú 36 að tölu. 

Séra Friðrik J. Bergmann flutti á þinginu fyrirlestr á- 
gætan (,, Krists mynd úr íslenzkum steini' 1 ). Annan fyrirlestr 
stóð til að séra N. Steingrímr Þorláksson flytti, en því miðr 
fórst það fyrir. 

Fastákveðið var, að trúmálsumrœður (um holdtekju 
drottins vors Jcsú Kmsts) fœri fram síðasta kirkjuþingsdag- 
inn, með séra Hans B. Thorgrímsen sem fruminælanda. En 
af þeim umrœðum gat ekki oröið, því útför Skafta Arasonar, 
sem andaðist nóttina á undan, fór fram síðara hluta þess dags, 
og var þinginu fyrir þá sök slitið fáeinum klukkustundum áðr 
en upphaflega var til ætlazt. Sú hátiðlega sorgarathöfn kom 
þannig í staðinn fyrir trúmálsumrœðurnar og studdi sennilega 
sterklega að því, að kirkjuþingsmenn skildi hver við annan 
með klökkum og upplyftum hjörtum og biðjandi fyrir sjálfum 
sér og hinum sameiginlegu kirkjulegu félagsmálum vorum í 
Jesú nafni. 

Aðal-embættismenn kirkjufélagsins voru allir endrkosnir 
og varaskrifari einnig. En til varaforseta kaus þingið séra 
N. Steingrím Þorláksson og til varaféhirðis Jón J. Bíldfell. 

Sunnudagsskólaþingið og bandalagsþingið, sem nú voru 
haldin meðan stóð á sjálfu kirkjuþinginu, nutu sín ekki vel 
sakir langtuin of naums tíma. Það ætti vissulega að skilja 
þau algjörlega frá kirkjuþingunuin, og þá sennilega helzt að 
halda þau að vetrarlagi eftir nýár. 

Viðtökurnar, sem þeir allir, er kirkjuþingið sóttu, nutu 
af hálfu Argyle-búa, voru í mesta rnáta höfðinglegar og hjart- 
anlegar. — Næsta kirkjuþing á að halda í Winnipeg sam- 
kvæint tilboði frá Fyrsta lúterska söfnuði þar. 

,,SAMEININGIN“ kemr út nidnaðarlefia, 12 núrner á ári. SunnudagsskólablaÖið ,,Kenn- 
arinn" fylgir með ,,Sam.“ í hverjum mánuði v Ritstjóri „Kennarans er séra N. Stein- 
grímr Þorláksson, West Selkirk, Man. Argangsverð beggja blaðanna að eins $1; 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa ,.Sam.“: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba.Canada.— 
lltgáfunefnd : Jón Bjaþnason, (ritstj.), Friðkik J. Bergmann, Olafr S. Þorgkiksson, 
Björn B. Jónsson, N. Steingkímr Þorláksson. 

Prentsmiðja Lögbergs.— Winnipeg. 


